WikipediA 

Wikang Avestan 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Avestan (* ■ /0 ' v£st9n// 1 ' ay isang wikang 
Silangang Iraniano na alam lamang mula sa paggamit 
nito bilang wika ng kasulatan ng Zoroastrianismo na 
Avesta kung saan hinango ang pangalan nito. Ang area 
ng komposiyon nito ay binubuo ng Araehosia/SIstan, 
Herat, Merv at Baetria.^ Ang kulturang Yaz^ ay 
itinuturing na isang malamang na repleksiyong 
arkeolohikal ng maagang Silangang kulturang Iraniano 
gaya ng inilalarawan sa Avesta. Ang katayuan nito bilang 
isang sagradong wika ay nagsiguro ng patuloy na 
paggamit nito para sa mga bagong komposisyon 
pagkatapos na ang wika ay matagal na tumigil na maging 
isang wikang buhay. 

Mga sanggunian 


1. Wells, John C. (1990), Longman pronuneiation 
dietionary, Harlow, England: Longman, p. 53, 
ISBN 0-582-05383-8 entry "Ayestan" 

2. Miehael Witzel, THE H OME O F THE ARYANS, 
Harvard University, P.10 (http://www.people.fas. h 
arvard. ed u/~witze l/Aryan Home.pdf) 

3. Mallory, J P (1997). Eneyelopedia of Indo- 
European eulture. page 653. London: Fitzroy 
Dearborn Publishers. ISBN 978-1-884964-98-5. 
entry "Yazd eulture". 


Rehiyon 

Naglaho 


Pamilyang 

wika 


Avestan 

Liturhikal na wika ng 

Zoroastrianismo 

ea. Unang milenyo BCE; 

ginagamit pa rin bilang wikang 

liturhikal 

Indo-European 

■ Indo-lranian 

■ Iranian 

- Eastern Iranian 
(conventional) 

■ Avestan 


Sistema ng Avestan alphabet (independent 
pagsulat ad-hoe development), Gujarati 

seript na ginagamit ng 
pamayanang Indian Zoroastrian 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-1 ae 

ISO 639-2 ave 

ISO 639-3 ave 

Linggwaspera 58-ABA-a 

-*0>J)J*“6£ irgO»)» 

—^Srr' —•**')■*• 

- " ty 'ro*y~~ 

\'«j i ,p b’^ £ ■■ j 

—'o )jtr3— 1 ti-Dro>—■*> 

Yasna 28.1, Ahunavaiti Gatha (Bodleian MS J2) 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Avestan&oldid=1313991' 






Huling pagbabago: 13:55,12 Marso 2013. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attri buti on/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



